tl tis: 


Grundvallarlag oa Íslands. 








E. 

Um stjórnarlögunina og trúarbrögðin: 

1. gr. Ísland er frjálst þjóðfjelag út af fyr- 
ir sig, Ódeilanlegt og óafsalanlegt, sameinað 
Danmörku undir einum og sama konungi;og 
ræður „nú, verandi konungur og konungar 
„Oldenborgarættar. yfir því með takmörkuðu 
valdi. 

2. gr. Hin evangelisku - luthersku trúar- 
brögð eru þjóðtrú Íslendinga. 


EI. .. 

Um framkvæmdarvaldið og konunginn. 

3. gr.. Framkvæmdarvaldið er í höndum 
konungs. 
sd gt 
evangelisk — lutherskrar eða reformertrar trú- 
ar; en vernda skal hann þjóðtrú lands vors. 

5. gr. Konungur má án samþykkis alþing- 
is vera konungur yfir hverjum helæt löndum 
sem hann vill. 

6. gr. Konungur hefur alls enga ábyrgð á 


hendi, og er áfríunarlaus fyrir, sjálfan sig. 


En ábyrgð öll fyrir: stjórnarathöfn hvílir á 
þeim þremur stjórnarherrum, sem fyrir. eru í 
landinu sjálfu, og. þeim „fulltrúa Íslendinga, 
sem í Danmörku er. 

7. gr. Þau nú gildandi erfðalög Danakon- 
unga samþykkja Íslendingar, meðan Olden- 
borgarætt ræður þar ríki;.en þegar hún deyr 
út, eður önnur konungaætt kemur til, ríkis, 
skal það á valdi þjóðarinnar, hvort hún játar 
hollustu Danakonungum eður eigi... 

8. gr. Myndugir er konungur, Þegar hann er 
SG 18 ára. 


9. gr. Áður konungur hefur tekið „við rík- 
isstjórninni, afhendi hann fulltrúa, Íslendinga. 
eiðsskjal, staðfest með nafni sínu-og innsigli 


ríkisins, svo látandi: jeg heiti og sver a 





Konungur má vera, hvort sem vill 





stjórnar herra; 


og hefða grundvallarlög Íslands, svo. sannar- 
lega hjálpi mjer guð og hans. heilaga orð! 
Þetta eiðsskjal skal sendast næsta alþingi. 

10. gr. Þegar konungur Oldinborgarættar á á- 
lítur: nauðsynlegt, annaðhvort vegna burtferð. 
ar eða veikleika, að ríkisstjóri sje settur, og 
þjóðþing Dana hefur samþykkt lagafrumvarp 
konungs um það efni, þá skal.það frumvarp 
einnig sendast alþingi til samþykktar. 

11. gr. Verði konungur óhæfur: til. ríkis- 
stjórnar, og þjóðþing Dana hefur ákveðið að 
taka sjer. ríkisstjóra, þá skal ákvörðun sú 
einnig sendast alþingi til meðferðar, ; 

12. gr. Ef það kemur fyrir, að ríkiserfingi 
við fráfall konungs, verði ómyndugur, eður 
óhæfur til stjórnar, þá skulu þau lög, sem 
konungur kynni að semja álna. "ríkis 
stjóra, sendast alþingi til álita. 

13. gr. Hafi alþingi samþykkt ríkisstjóra, 
hvenær sem hans þykir þurfa í Danmörku, 
þá afhendi ríkisstjóri fulltrúa Íslendinga eiðs- 


skjal samhljóða því, sem konungunum er: fyr- 


ir lagt; og skal það eiðsskjal sendast alþingi. 

14. gr. Konungur sendi alþingi frumvarp 
um, hversu mikið Íslendingar eigi að leggja. 
á konungsborð, og skal alþingi ákveða eptir 
efnahag! g', fólksfjölda: og öðru ásigkomulagi 
landsins, að hve miklu leyti það frumvarp seti 
samþykkst.. 

1Ð. Br Konungur sendi og Einar. ala 


Binni i um hve mikið Íslendingar skulu leggja“ 


til skipaliðs Dana, og skal alþingi, segja álit 
sitt um. það, einnig ákveða, hve mikið til- 
kall landið. verði að: hafa til varnarliðs Dana 


um ár hvert, eptir því sem þörf landsins út-, 
heimtir. ; iði tat 
16. gr. Konungur kýs. og;setur frá: völdum, 
gildir lög landsins með. eigin, 
ndialriig sé sjeu það: gildandi lög, „sem. 





á“ öl 


Le 


% þrjú fast ákveðin alþingi samþykkja, þó kon- 
ungur neiti undirskript. 

17. gr. Í stað amímanna og landfógeta, 
sem hafa verið, skulu þrir stjórnarherrar kon- 
ungs vera Í landinu, og skulu þeir hafa að- 
setur sitt í Reykjavík. Þeir hafa á hendi 
| alla aðalstjórn landsins; og standa allir aðr- 
ir embættismenn í sama sambandi við þá, og 
A þeir staðið hafa við amtmenn og biskup, sem 
ætíð skal vera einn af stjórnarherrunum; og 
hafa þeir 3 menn öll þau málefni á hendi, sem 
stiptamtmaður, biskup, amtmenn og landfó- 
geti hafa haft, og skipta þeir stjórnarmálefn- 
úm landsins þannig með sjer, að einn hefur 
lögstjórnina, annar kirkjustjórnina, og hinn 
| þriðji fjárhagsstjórnina; en í sameiningu skulu 
þeir hafa skólastjórnina og“ brauðaveitingar 
þær, sem konungur þeim í hendur fær. 

SN "18. gr. Stjórnarherrar landsins bera mál- 
efni, þjóðarinnar fyrir konung fyrir milligöngu 
fulltrúa Íslendinga í Danmörku og skal hann 


lands; og reka stjórnarherrarnir þá aptur eyr- 

— indi konungs við þjóðina á alþingi, hver fyr- 

ir sig í þeim ínalöfgámi, sem þeim eru fd. 
ur falin. ; 

#19, pr. Embættismenn og fö óilerð all- 

ir mega ákærast fyrir embættisstörf sín, og 


ákærir þá alþingi, en landsdómurinn dæmir. 


Skal fulltrúa þjóðarinnar, sem í Danmörku 
er, sendast ákæra, sem honum ér gjörð; og 
Sje honum í sjálfsvaldi hvort mæta vill sjálf- 
úr fyrir landsdómi, eða senda málsvarnir sín. 
= -. ar skriflegar. 
ð 20. gr. Konungur útbýtir embættum með 
KR sama valdi“ og verið hefur, og má alþingi eigi 
4 skerða það Vald í nokkru. 
landinu má einungis Tslendinga kjósa, eður 
þá af Þegnum Danakonungs, sem tala og 
skrifa íslenzka tungu og hafa áunnið sjer 
jafnrjetti með innlendum. 


sem sjálfur hann setur; en löggjafarvaldið 
ákveður eptirlaum allra embættismanna. 
92. gr. Verzlunarsamninga gjörir konung- 


„úir með ráði og samþykki alþingis; ög 'eigi 


má hann án samþykkis þess láta af hendi 
„nokkurn hluta landsins Í hverju skýni sem 


vera skal; eigi skal: hann heldur ráða yfir 


neinu af liðs sjóði, Ei Skv Útgjöld. 





vera ráðgjafi konungs í öllum málefnum Ís- 


Til embætta í 


21: gr. Konungur víkur ár embættum ti 






23. gr. Konungurskal.láta samankalla alþing 
annaðhvort ár, og má það eigi setu hafa án 
sjerlegra nauðsynja 6 daga yfir mánuð. 

24. gr. Konungur lætur einnig samankalla 
annaðhvort ár helft þeirra þingmanna, er al- 
þing hefur áður kosið og anglýst. Einnig má 
konungur samankalla til aukasetu hvort held- 
ur alþingi eða helftarþing. 

25. gr. Eigi má konungur láta alþingis eða 
helftarþingsstörf hvíla yfir viku eina, þegar það 
er saman komið; og hvorugu þessu þingi má 
hann upphleypa. 

26. gr. Konungur leggur fyrir alþingi frum- 
vörp til laga og tilskipana, og annast hann 
um birtingu laganna og framkvæmd þeirra. 

27. gr. Þegar nauðsyn krefur, má konung- 
ur án samþykkis alþingis gefa bráðabyrgðar- 
lög, Sem þó eigi mega vera gegn grundvall- 
arlögum landsins, og skulu þau, þegar hið 
næsta alþingi kemur saman, afhendast því til 
meðferðar. 

28. gr. Náðað getur konungur hvern, sem 
hann vill, en stjórnarherra með samþykki al- 
þingis, þá er landsdómur hefur þá seka gjört. 

23. gr. Leyfi og undanþágur frá nú gild- 
andi lögum, má konungur annaðhvort sjálfur, 


eða fyrir hönd embættismanna gefa eins og ; 
„verið hefur að forngildu. 


5 KEIL. 

“Um löggjafarvaldið og þjóðþingið. 

30. gr. Löggjafarvaldið er í höndum þjóð- 
atinnar, sem kýs fulltrúa sína til þings; - en 
þing það er SL lg = JA Alþingi og Helftar- 
þing. 

öl. gr. Til fia hefur sá kjörgengi og 
kosningarrjett, sem kosningarlög vor af 28. 
sept. 1819 til greina; og sjeu æ SE 
kosningar við hafðar. 

"32. gr. Tala alþingismanna skal vera tveir 
Menn Úr sýslu hverri, sem nú eru, og einn 
úr Reykjavíkurbæ, og 6 konungkjörnir; og 

skulu þessir til tveggja þinga kosnir, og hafa 
2rbál. daglegt ígjald fyrir, auk ákveðins 
ferðakostnaðar. 

93. gr. 
minni en helmingur alþingismanna, og kýs 
alþingi þá úr egin Sr hvert sinn, áður 
þingi er slitið. 

4 ge Br kemur“ saman annaðhvort 


Tala helftarþingsmanna áð eigi 














aðgang að báðum þingum, 
skyldir til að gefa þingmönnum allar nauð- 


ár í miðjum júlímánuði, hafi konung eigi þótt | 
þörf að samankalla það fyrri, sem tó eigi má 
"ske fyrir júlímánuð. 


95. gr. Helftarþing kemur og sáman ár 
hvert, sem alþingi ei er haldið, í miðjum júlí- 
mánuði, hafi konúngur eigi fyrr ákveðið. 

36. gr. Samkomustaður beggja þinga er 
Þingvellir við Öxará; og má konungur þau 
hvergi annarstaðar samankalla. 

97. gr. Þing bæði eru með öllu friðhelá, 


- og er hver: sá sekur landráðum, óæind á föiðir 


þau, eða lætur þeim eigi óhætt með hverju 

helzt móti sem vera. kann, í órði eða verki. 
38. gr. Alþingi einasta hefur vald til að 

semja og samþykkja lagafrumvörp; en verka. 


hring helftarþingsins skal alþingi einskorða, 
og ákveða störf þess dr hvert um A og til 


þess ér kosið. 
39. gr. Eigi má skatta áleggja nje áttjrtta, 


eða nokkru breyta tilum þá, ekki heldur farga 


opinberum fasteignum landsins án samþykkis 
alþingis. 

40. gr. 
leggjast fyrir alþingi eða helftarþing, sem fyrir 
hönd þar til.kjörinna manna grannskoði og 
yfllíti skrá þessa; og skulu nefndarmenn 


finna að, ef með þarí, og fá þinginu álfÚ ps 
semdir sínar til meðferðar. tf 


ál. gr. Ekkert lagafrumvarp má að lögboði 
gjörast, fyrr en 3 alþingi hafa haft þau til 
meðferðar, enda þó að FO fyrr hafi 
samþykkt það. 

492. gr. Alþingi hefur að gilda kogningr 
alþingismanna. j 

43. gr. Sjerhver alþingisfulltrúi A A 
sinni, er hann mætir á alþingi, játa með eiði 


grundvallarlögum landsins. 


44. gr. Sjerhver alþingisfulltrúi er einasta 
bundin við egin sannfæringu, en eigi vilja 
kjósenda sinna. 

45. gr. Enginn embættismaður" þarf kon- 
ungsleyfi til að mæta sem alþingisfulltrúi, ef 
kosinn er. 

46. gr. . Á meðan þingmenn hafa þingstörf 
á hendi, má enga þeirra ákæra fyrir skuldir, 
eigi heldur fyrir orð eða meiningar iíhan 
þings án samþykkis þingsins. 

47. gr. Stjórnarherrar landsins hafa opinn 
og skulu þeir 





Árleg fjárhagsskrá landsins skal ur eigi. 


„lögum. 





synlegar skýrslur, en fylgja skulu þeir Þing- 
reglum, og eigi hafa þeir atk væðisrjett, þr. á 
kosnir þingmenn sjeu. % 

48. gr. Þing hvert velursjer forseta, vara- 
forseta og þingskrifara af egin flokki; á hvor- 
ugu þingi má til atkvæða ganga, ef eigi eru 
við staddir tveir þriðju hlutir þingmanna. 

49. gr. Sjerhveg þingmaður má með þings- 
ins samþykki koma fram með opinbert málefni, 
og skora á við komandi stjórnarherra, að gefa 
þar um upplýsingu og leiðbeiningu; og ekkert 
málefni getur fyrir þingið lagst nema fyrir 
hönd einhvers stjórnarherra: 

50. gr. Áliti:þingið eitthvert málefni sjer“ 
eigi viðkomandi, þá afhendist það SI 
andi stjórnarherra. 

5. gr.  Hvorutveggja þing er í heyranda 


hljóði, þó hefur forseti og tiltekin tala þing- 


manna, svo sem 3 menn minnst, leyfi til að 
bera undir. þingið, hvort málefni „eitthvert“ 


skuli eigi fyrir luktum dyrum ræðast, og ræð= 


ur atkvæðafjöldi,- hvort svo. skuli vera -eð- 


tr 
Um dómsvaldið og landsdóminn. 


02. gr. Landsdómur skal hjer eptir vera 


„æðsti dómstóll Íslands; skal hann setinn ár 


hvert af 6 sýslumönnum landsins og 6 alþing-" 


ismönnum að auki; hverja alla alþingi kýs til. 


4 ára setu í a sem byrjar störf 
sín að þinglokum. 5 

53. gr. Auk allra þess kyns mála, sem. 
hingað til hafa dæmd verið af æðsta dómstóli 
Danmerkur, skal þessi tylftardómur einn fella 
dóm yfir þeim, sem hafa ábyrgðarstjórn lands- 
ins á hendi, bæði þeim, sem hjer eru og í 
Danmörku, sem og öðrum embættismönnum 
landsins, þegar þeir af þjóðinni fyrir hönd 
alþingis ákærðir eru, fyrir stjórnar og em- 
bættisstörf þeirra. 

54. gr. Aðrir dómstólar, sem nú eru í land- 
inu, skulu að svo stöddu vera sem áður, og 
hafa dófnendar að dæma eptir fyrirsettam 
Skal stjórnarherra lögstjórnarinnar 
hafa á hendi sama vald í landsyfirrjetti eins 
og stiptamtmaður hingað úil. 

55. gr.  Áuk nú verandi hjeraðsprófasta 
skulu þrír amtsprófastar settir í landinu, sem 


"standa Í sambandi við biskup eða stjórnar 





> sm ER. 








herra kirkjumálefnanna, og ; skulu þeir annast I 59. gr. Frumvarp til allra umbreytiriga og 





um kirkjustjórn alla í amti hverju; en hjer-. viðauka við þessi grundvallarlög vor: skal 
aðsprófastar standi aptur í sambandi við þá. leggja fram fyrir alþingi; og skulu það vera 
Amtsprófastar þessir skulu ekki. sjaldnar en grundvallarlög, sem konungur og 3 regluleg 
sjötta hvert ár ferðast „um umdæmið til að alþing samþykkja. 
rannsaka og Skoða ástand og meðferð á kirkj- 60. gr. Löggjafarvaldið skal annast uín, 
um og kirknagótsi, einnig! émbættisfærslu að öll gildandi lög, lagabætur og lagabreyt- 
BAR og presta og framferði þeirra... ingar „landi voru viðkomandi, sjeu gefin út á 

56. gr. Þær umbreytingar, sem kirkjustjórn prenti í hentugri handbók fyrir hvern. mann. 
vor kynni að öðru leyti við, þurfa, skal lög- Skulu grundvallarlög vor jafnan standa fyrst 
gjafarvaldið, ákveða. í bók þeirri og þar næst hollustueiðar kon- 

#7. gr. Sýslumanna embættislaun hjer ept- ungs vors, síðan lagabætur og lagabreytingar 
ir, einnig þá umbreytingu á sveitarstjórn || þær, sem þá gilda. Bók þessa skal jafnan 
vorri, sem þurfa þykir og samband hennar. prenta að nýu, þegar.eitthvað. er orðið breytt 
við sýslumenn, skal löggjafarvaldið ákveða. || frá því, sem áður var í lögum, en árlega má 

58. gr. Fjárhagur landsins skal hjer eptir; prenta viðbætira þá og viðauka, sem gjörðir 
frá skilinn fjárhag Danmerkur, þó sje skóla- eru. „Þannig skal lögstjórnin jafnan: annast 
fjárhagurinn sameinaður fjárhag Danmerkur- "um, að hver maður geti aflað sjer þekkingar 
skóla, þar til ljós skýrsla frá hinni dönsku á lögum landsins. eins og. þau eru það: ár. 
stjórn, samþykkt af alþingi, hefur gjört grein | 
fyrir. atólagjóð vorum. st 

að 


ogg Vjer birtum yður nú frumvarp þetta, landar góðir, ekki í því skyni, að vjer finnum 
eigi, að því sje mjög ábótavant, heldur í því skyni, að færa yður, sem næst vjer megum efni 
því, sefn lagt mun verða fyrir þjóðfundin A Vjer vonum að þjer takið. viljann fyrir 
verkið. af 'oss, og hugleiðið sem beg þetta va iðamikla verk, sem fyrir yður liggur, og 
njótið þess stuðnings af frumvarpi. vóru, sem yðu er unnt. Haldið því, sem þjer álitið þess 
vert, ef það er nokkuð, en, kástið hinu.. Vjer vonum og, að Lanztíðindin, muni að sínu leyti 










taka frumvarp þetta til nákvæmrar yfirvegunar, og segja. álit sitt um Það, bæði einstakar 


„greinir þess og alt ar höfuð. a. 


( 





Reykjavík 1850. Útgefendur: E..Þórðatson, Jón Jónsson. Ábyrgðarmaður: Magnús Grímsson, 


Fr Prentað í js aað landsins. 








% kostar 4 skildinga. 


